PWYSIGRWYDD 
DISGYBLU PLANT 


Hyffordda blentyn yn y ffordd y dylai fynd: 
a phan heneiddio, ni chili oddi wrthi. 


Diarhebion 22:6 


I RIENI 


Wele plant yn etifeddiaeth i'r Arglwydd: 
a ffrwyth y groth yw ei wobr. Salm 127:3 


Y mae'r un sy'n arbed ei wialen yn casâu ei fab; 
Diarhebion 13:24 

Yn ofn yr Arglwydd y mae hyder cryf: a'i blant 
a gaiff noddfa. Diarhebion 14:26 

Cerydda dy fab tra byddo gobaith, ac nac 
arbeded dy enaid i'w lefain. Diarhebion 19:18 
Mae ffolineb yn rhwym yng nghalon plentyn; 
ond gwialen y cywiriad a'i gyr ymhell oddi 
wrtho. Diarhebion 22:15 

Paid ag atal camwedd oddi wrth y plentyn, 
oherwydd os curi di ef â'r wialen, ni bydd efe 
marw. Curwch ef â'r wialen, a gwared ei enaid 
rhag uffern. Diarhebion 23:13-14 

Y wialen a'r cerydd a rydd ddoethineb: ond 
plentyn a adawyd iddo ei hun a gywilyddia 

ei fam. Diarhebion 29:15 
Cywir dy fab, ac efe a rydd i ti 
efe a rydd hyfrydwch i'th enaid. 
Diarhebion 29:17 


rffwystra; ie, 


A'th holl blant a ddysgir gan yr ARGLWYDD; 
a mawr fydd heddwch dy blant. Eseia 54:13 


I BLANT 


Anrhydedda dy dad a'th fam: fel y byddo dy 
ddyddiau yn hir ar y wlad y mae yr Arglwydd 
dy Dduw yn ei rhoddi i ti. Exodus 20:12 


Fy mab, na ddirmyga gerydd yr Arglwydd; 

ac na flino ar ei gywiriad ef: Canys yr hwn 

sydd yn caru yr Arglwydd y mae efe yn cywiro; 
megis tad y mab y mae efe yn ymhyfrydu ynddo. 
Diarhebion 3:11-12 


Diarhebion Solomon. Mab doeth a wna dad 
llawen: ond mab ffôl yw trymder ei fam. 
Diarhebion 10:1 


Gwrando ar dy dad a'th genhedlodd, ac na 
ddirmyga dy fam pan heneiddio. 
Diarhebion 23:22 


Blant, ufuddhewch i'ch rhieni yn yr Arglwydd : 
canys hyn sydd uniawn. Anrhydedda dy dad 
a'th fam; sef y gorchymyn cyntaf ag addewid; 
Fel y byddo da i ti, a thi fyw yn hir ar y ddaear. 
Effesiaid 6:1-3 


Anrhydedda dy dad â'th holl galon, ac nac 
anghofia ofidiau dy fam. Cofia mai o honynt 
hwy y'th genhedlwyd; a pha fodd y gelli di dalu 
iddynt y pethau a wnaethant i ti? 

Eclesiasticus 7:27-28 


Os byddwn yn disgyblu ein plant, byddant yn 
crio nawr ond yn mwynhau yn y dyfodol. Os na 
fyddwn yn disgyblu ein plant, byddant yn 
mwynhau nawr ond yn crio yn y dyfodol. 


Plant yw dyfodol ein gwlad. Ond os byddant yn 
heneiddio heb ddisgyblaeth, beth fydd dyfodol 
ein gwlad? 


Mae holl arferion drwg oedolyn yn rhai na 
chafodd eu cywiro na'u disgyblu pan oedd yn 
blentyn yn unig. Mae'n rhaid i ni fagu plant 
sy'n ofni Duw. 


Cymerais ddarn o glai byw 

Ac yn dyner ei ffurfio o ddydd i ddydd 

Deuthum eto pan oedd blynyddoedd wedi mynd 
Roedd yn ddyn yr edrychais arno 

Roedd yn dal i wisgo'r argraff gynnar honno 

Ac ni allwn ei newid mwyach 


